


7. DIODDEFATUNT 







)STYNGIAD 


“IESU GRIS'F. 


CAWSON golled fawr,.yn ddiau) 
Gynt yn Edên; ym y deehreu, 
Pa un.s yrthiedd Adda i lawr o'i mb 
' Heb obaith Nefo6dd byth na bysg GE 















Yny codwm Bŵn y ciuwyd, y 
3 drwg y ffordd atbren y bywyd; 
i Rhoed Cernbiaid yno befyd, 

|  F-gedw'r (fordd'â â:ehledd yf tanllyd,; 


Y 


_ Owd er y wylled ydoedd yno, 

: 5 Rhoed addewid iddi wawrio; 
“Had y wraig â ddoe i 'sigo 

Peny dandi & ddarfu'i thwyllo. 


Ona, er i'r Ada cyntaf syrtbio, 
: E6 gafwyd aili'n codi eto; aM 
4RR hwn sy'n all llenwi'r adwy h “ 
— neth y cyntuf draw drwy bechu. 


- 


t 
setysynygyn dg denRy n  Yg d R * 
& u 


Je 
Y 


“Te ŵWd'wedwyd last o'n, So, am dano), 
Cyn ymddangos»didim o bonos 

A'chan aberthau fe gysgodwyd — 
fywiol! ffordd iardal gwynfyd. Mb ag 










— Yr oen o'r preidd oedd yn cysgodi bi 
' Brawd a aned erbyn e'ledi; tj | 
— Yr anner goch 'foodd€iÌibau yntystio nf 
Fd Abebth gM i EN eto. 





9 


- 





Yr oedd yr arch a'r drugareddfa 
Yn gywir gysgod o'r Messiah; 
Yr allor aur, a'r môr i 'molchi, - 

Oedd gysgod gwiw o'r Oen fu'n gwaedu 


Dyma Brophwyd cywir ini, 
Welodd Moses cyn ei eni; 
“ Dyddiwr Job yw hwn, yn ddiau, i 


Sy fwy o werth na byd o berlau, 


Hwn yw'r Bachgên welodd Esay, 
, Y Mab aroddwyd ini'n ddiau, 
Gwir Blanigyn Ezeciel dirion; 
Rhagori mae ar feibion dynion, 





: Dymuniad ^r holl genhedloedd Haga' 
Gaed mewn stabal yn Euphrata ; op 
Seren Jacob ddarfu godi . 
O groth Mari yn y beudy, 


Caed Gwr yn nghroth y forwyn yma, 
A thragywyddoldeb yn ei freichiau, 
Ac enwau'i deulu ar ei ddwyfron, 
Mewn lle agos at ei galon, 


Ar yr wythfed dydd ar ol ei eni, 
Yn ol y ddeddf, ca'dd ei enwaedu ; 
A dyma waed; medd cyfraith Sinai, 
W naifl' y troi groesi'r llyfrau. 


'R hen Simeon dduwiol yno 
Ga'dd wel'd yr hyn oedd yn ddymuno; 
Gweled Rhosyn Saron hawddgar, 
Yn cymyd achos plant y ddaear. 


Teithiodd lawer gan wneyd gwyrthiau, 
Nibu ei fath ar ddaear yma; 








â ŵ 


3 * 


— Codi'r marw o'i fedd i fynu, 


Gwneyd i'r mudan bur lefaru, 


Ac wedi hyn yn Gethsemane, 
Y bu e'n chwysu'r gwaed yn ddafnau ; 
Ar noswaith oer. y bu'n gweddio, 
O dan ein: dyled yn gofidio, 


Ei ddwyn at Pilat gan y milwyr, 
Ei adael hefyd gan; 6i frodyr; 
Yntau heb ddwedyd gair o'i enan, 


Fel yr oen yr aeth E i'r lladdfa, 


Coron ddrain yn llawn o bigau, 
Rhoed ar bon y T'wysog yma | 
Bydd coronau llawn o berlau 
Ar ei ben y farn-ddiwedda”, 


Ar hyd 'r heolydd ca'dd eî chwipia, 
Gan chwech o ddynion yn curo arno ; 
Cwysau hirion ga'dd eu haredig 
Ar gefn ein Iosu bendigedig ! 


Cario'r groes i bên Calfaria 
Ar ei gefn oedd yn friwiau 
Yno eì hoelio ga'dd i fyny, 
Nes oedd y nefaedd fawr yn synu | 


Gall'sai chwythu.bryn Calfaria 
Yn mhell tu draw i'r tew gymylau: 
Ond Iesu ei bun adalai'r ddyled, 

Ï gael yn rhydd ferch yr amoriad. 


O'i fodd y daeth i'r ardd i chwysu, a: 


Ar y groes o'i fodd bu'n gwaedu) 
Nid allei'rmilwyr-maith Rhufeinig 
Ddim oroesi'r 'wyllys bendigedig. 


Fe, 


a 




























- 
» 


f 4 
€ 

O ddeutu tri'o'r gloch yn hyfryd, 
(Clywyd sain y gair Gorphenwyd ; 
'Ddyled fawr oedd wedi thalu, 
'Ddaw neb i ofyn dim i'r teulu. 

Fe roed o dan lywodraeth angeu 
Y Gwrsy'n meddu'r agoriadau ; 
Ond boreu'r trydydd dydd a wawriai, 
Pan ddaeth i fyny o dan y seliau. 

Nid oedd yn uffern fawr ddim gallu >^. 
I rwystro'r lesu i adgyfodi ; | 
Fe ddaeth i'r lan 'nol êi ewyllys, 
A'r agoriadau wrth ei wregys. 

Wrth rol y llyfr y ca'dd ei eni, 
Wrth rol y llyfr y bu e'n gwaedu, 
Wrth rol y llyfr.y ca'dd ei gladdu, 
Wrth rol y llyfr yn adgyfodi, 

'Nawrannerau, chwi gewch lonydd, 
Acnibydd eisiau'r bustych seithmhlwydd ; 
Mae iawn anfeidrol wedi ei dalu, 
A'r holl elynion wedi eu maeddu, 

Mae er pan ga'dd y T'wysog yma 
Draw ei rwymomewn cadachau, 
Ddeunaw cant a thri o ddegau, 
A phedair hefyd o flynyddau. 

'Nawr efengyl y tangnefedd 
Sy'n cyhoeddi'r newydd rhyfedd, 
Fod Iesu Grist, drwy'r aberth yma, 
Yn derbyn y pechadur mwyo»', 

O ffown yn awr am wir ddiangfa, 
At yr Arch a'r Drugareddfa; — - 
Mae'r mannd peraidd ynddo eto, 


Amen, yn awr 'rwy'n llwyr ddymuno, 
JOSEPH JONES, 


E. Griffiths, Argrafjydd,Aberlawy. 




















